UMUFARISAYO 
UMUSORESHA 


... kuko umuntu wese wishyira 
| kje KEEP kandi | 


Abwira uyu mugani abantu bamwe bizeye ko ari 
abakiranutsi, bagasuzugura abandi: Abagabo babiri 
bazamuka mu rusengero gusenga; umwe Umufarisayo, 
undi akaba umusoresha. Umufarisayo arahagarara 
asenga atyo hamwe na we, Mana, ndagushimiye, 

ko ntameze nkabandi bagabo, abambuzi, barenganya, 
abasambanyi, cyangwa nkaba uyu musoresha. Niyiriza 
ubusa kabiri mu cyumweru, ntanga icya cumi mubyo 
ntunze. Umusoresha, uhagaze kure, ntabwo yazamura 
amaso ye ngo ajye mu ijuru, ahubwo yakubise ku gituza, 
ati: "Mbabarira umunyabyaha." Ndabibabwiye, 

uyu mugabo yamanutse iwe afite ishingiro aho kuba undi: 
kuko umuntu wese wishyira hejuru azasuzugurwa; kandi 
wicisha bugufi azashyirwa hejuru. LUKA 18: 9-14 


... ntiyibagiwe gutaka kwicisha bugufi. ZABURI 9:12 


Uhoraho azaca iminwa yose ishimishije, n'ururimi ruvuga 
ibintu by'ishema: ZABURI 12: 3 


Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, akubaha abirasi, 
cyangwa abubaha ibinyoma. ZABURI 40: 4 


Nubwo Uwiteka ari hejuru, ariko yubaha aboroheje, 
ariko abirasi arabizi kure. ZABURI 138: 6 


lyo ubwibone buje, haza isoni, ariko aboroheje ni 
ubwenge. IMIGANI 11: 2 


Uhoraho azasenya inzu y'abanyabwibone, ariko 
azashyiraho umupaka w'umupfakazi. IMIGANI 15:25 


Kubaha Uwiteka ni inyigisho y'ubwenge; kandi imbere 
yicyubahiro ni ukwicisha bugufi. IMIGANI 15:33 


Umuntu wese wirata mu mutima ni ikizira kuri Uwiteka: 
nubwo ukuboko gufatanije, ntazahanwa. IMIGANI 16: 5 


Ubwibone bujya mbere yo kurimbuka, n'umwuka 
w'ubwibone mbere yo kugwa. Ibyiza ni ukugira umwuka 
wicisha bugufi hamwe naboroheje, kuruta kugabana 
iminyago nubwibone. IMIGANI 16: 18-19 


Mbere yo kurimbuka umutima wumuntu wishyira hejuru, 
kandi imbere yicyubahiro nukwicisha bugufi. 
IMIGANI 18:12 


Kwicisha bugufi no gutinya Uwiteka ni ubutunzi, 
n'icyubahiro, n'ubuzima. IMIGANI 22: 4 


Ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko 
icyubahiro kizashyigikira abicisha bugufi mu mwuka. 
IMIGANI 29:23 


Ababi mubwibone bwe batoteza abakene: nibatwarwe 
mubikoresho batekereje. Erega ababi birata ibyifuzo 
byumutima we, kandi baha umugisha abifuza, uwo 
Uwiteka yanga. Ababi, kubwubwibone bwo mumaso ye, 
ntibazashaka Imana: Imana ntabwo iri mubitekerezo 
byayo byose. ZABURI 10: 2-4 


Ni nde utuma utandukana n'undi? kandi ni iki ufite 
utakiriye? none niba warayakiriye, kuki wishimira, nkaho 
utakiriye? 1 Abakorinto 4: 7 


Ariko atanga ubuntu bwinshi. Ni yo mpamvu avuga ati, 
Imana irwanya abibone, ariko igaha ubuntu abicisha 
bugufi. JAMES 4: 6 


Mu buryo nk'ubwo, mwa basore mwe, muyoboke mukuru. 
Yego, mwese muyoboke, kandi mwambare kwicisha 
bugufi, kuko Imana irwanya abibone, kandi igaha ubuntu 
abicisha bugufi. Wicishe bugufi rero munsi y'ukuboko 
gukomeye kw'Imana, kugira ngo ikuzamure mu gihe 
gikwiye: 1 PETERO 5: 5-6 


Kubintu byose biri mwisi, irari ry'umubiri, n'irari ry'amaso, 
n'ubwibone bw'ubuzima, ntabwo ari ibya Data, ahubwo 
ni iby'isi. 1 YOHANA 2:16 


